









DM ARWNAD. 
Y Parchedig Mr, D, ROWLANDS, 
'Yrhwn a ymadawodd â'r Byd Hydref 16, 
s .1790, yn 77 Mlwydd or Oed, ac a 
1: , gladdwydyn LLANGEITHO. R 



















GaAux PHILLIP DAFYDD, 





nme 





”. Yf Achos a'm cymhellodd i argraphu'r Fara 3 
'“,&nlynol oedd, Fy mod yn ofnid fod amrywiol 
o'r het Bobl yn agos.ei ollwng yn angof, a bod 
llawer o raì iemaingc wedi dyfod i'r Eglwyfi,-na 


edarfu iddynt fylwi fawr arno erioed, 











2119 WY?n cwyno'n awr mewn caniad, 

—X. Cei olrainfy ngalarnad, oerhad eiriau, 

A'm un o weifion Ielu, 

'. Wr enwog ga'dd ddihangu, o lâw angeu? 

| ” Mae e', yn awr o fewn i'r ne', 1 

| . Ymyfg cantorion, a'u tannau tynn9n, .., 

Hen delynorion, a bleiniôn yn ddi-ble, 

Hebelyn yn eu blino, yn llonofewn i'r llês 
â O 


1. O RowrANnDs fawr ei clw, 
Gadd godiwaithi gadw, wrthole'r haulwen, 
O'i luddedac o'i lwyddiant, (eín; 
Ad roddi mewn uchelfraint, ní ddaw drach, 
Ei wedd, fy'n hardd tu draw i'r bedd, . 


4. O fafiau'r llevod, yn nyffryn trallod, 

















AF 
Myn'd at ei Briod i mewn i'rhyfryd wledd, 





Aiwyneb yndragywydd fy 'dd nefoedd lawn ” 
dd? g: Le 


o hed 

Fegaset alw yn wiwlan 
'Trwy allu, imewn oddiallan i winHan Icfu, 
A'i arddel dau ei urddau, 

Fel Cawr yn erbyn caerau, gael eu.torri: 
Yn llawn, onefol ddwyfol ddawn, 

Ai gawell íaethau oedd rhwng ei freichiau, 
Y rhai'na hedaines byddai clwyfau' nllawn, 
Fedrawaiat y blewyn i boreua'r prydnawn 


Fel Daf, fyddi” Y seld yn dyo 
| A'i gerrig glowion parod, am Golia Ft, 
Â'r rhai'n o afon bywyd, 
Yn berlau difglair hyfryd, ymyíg y tyrfa, 
Nes b'ai rhyw. ddychryn yn,parhau, 
A gwawr mor oleu, o argyhoeddiadau, 
Nes bai' reneidiau, ha JJrodyr beth uunawn ni! 
Am waígu mewn rhyw gyígod rhag 3 Mw 

j; nodUnynDri?. 


| *Roedd llwon UN llanw, 
| Ei enaid, 'nghyd a'i enw, i aii huno, 

byd oedd mewn ammodau, 
A'r gelyn yn anaele, ac angeu'n ango', 
Ond DAN, a lwyddodd yn y mân, 
Uwch ben y dyffryn oedd lawn o efgyrtl, 
Hwy godent gwedi'n yn lluoedd brafi'r lan, 
A YU yn ci henaid a rhinwedd ymhob 
rhan, 











—— 
6. 


| Fc godai'r farplh dan fyrthïo, 


A'i choryn wedi figo, ni fain fegur, 
A'i1llid yn ddigon llydan, 


I rwyftro Rowrauns allan, ond. ni ellir; 
'*Roedd tân yn lledu'n awr ymla' fî, 


Ergwyreglwyfiga'i ffroenau ffyrnig, (mân. 
Yn chwythu yn chwithig TWEHon fawr a 


| Fc ffaelodd y rhai YN a difa'r nefol dân. 


Fe ga's eì daflu'n TW | 
O'r llann yn hollol allan am ddwyfol allu, A 
Gan ddynion drwg eu drogan, 
Rhai enawdol, ddynol anian, di-ddaionis. 
Ond D&N, a ddaliodd Daŵ i'r lan, 

I ledu'n Llaeth y'wir athrawiaeth, 

Er adeiladaeth i'r cryfa ac i'r gwan, (mân. 
Gan dorri bara” Nl yn ddiwyd ymhob: 


| 
I 


















Fe gododd yn eì cyni 

Rhyw ffr ydiau anghyffredin, gyffrôadau, 

A brodyr gau'n barodol, 

Yn yflu yn anrafol eu herefïau! 

Y fe, yn îs yn naws y ne”; 

Ser oedd yn gwibio am enw yno,- 

Yn ferth yn íyrthio i i lawr o entrych ne' L 

Mae'r cewri.megis US rhai llwmma yng 
He. 

Ni lwyddodd un offeryn, 

A gododd yn ei erbyn, ni chate ei arbed 

"R:oedd barn fel-darn a dyrnod, | 




























Win nefa wedi ci ofod, ca'i pawbi weled, 

I lawr, o ben y muriau mawr, 

A'u henw'n hynod o'r dyrfa'n darfod, 

| Heb neb 'n einabodo fewni'r eglwys fawr, 

| Mae'rddaearwedieullyngcu,ynllechu yn: 

llwch y WR | | ON 4 
| 





Roedd fylfaen ei Ni | 
| Ynghyflawniechawdwriaeth pen Calfaria, | 
_ A Thri yn Un anfeidrol, (noddfa, y 
vt drefnodd yn rhyfeddol dragywyddol Ŵ 
Mn n, afluniaidd iawn ei lun, Ln 
| lwyr golledig yn aflan ddiallig,  N 
| Fm ffarnel ffyrnig roedd oiraneihun, — 
Ond cymmwys ydyw'r Cymmod mae'r 
Duwdod .yn y nyg. | 
Ŵ 


Pc liedd yn ei ur, 

Uwch Aaron a'i holl frodyr offeiriadol, 

A'i ddoniau oedd yn ddawnus, GA 

ofod allan ewyllys Duw yn hollel, 
fewn gair, ei bregeth oedd Mab Mair, € 
FYÂAS a gogoniant fy' n ei haeddiant, (gair, i 
phob rhyw lwyddiant a grynant wrth * j 
'r Yíprydi Ho yn gryno yno gae Tn | 


ddywedai fod d ddoNi, id í 
haeddiant llawn o heddwch, wedi addo, “ 
gael o Dduw yn gyfan, j 
b allu neb oddi allan, gwneud a allo, 
y râs, medd DAN IEL, dduwiol was, 





 G"———— " 
| vYn ffrydiau hyfryd o fywiol fywyd, 
| Tragywyddolwynfyd oddwyfol nefol. ffas, 
»— Yn awr o fawr drugareddyn Nuwaddaeth | 
UT Ia Y O | | 





| | fm 

4 Yr oedd ci a TWYN wnh 

Yn eglur beraroglau yn yr eglwys, . 

". Amêlallaeth ynllwythau, | 

| Yn barodol i'r eneidiau o Baradwys, 
“Roedd gwîn o'r gair f'ai yn ei drin, 

y Wrth waígu'r fwppiau, y gwîn a redai, 
Yn rhadol ffrydiau, a roddai wrth eu min, 

' Nes byddai'r llefti gweigion yn llawnion. 

au bob yr un. 

Y Ffe gariodd gennadwri, 

”' 'Prwyhollardaloedd Cymru, gywyrGymro, 
O gariad, Duw ai dodwys | 
Ŷ Yn Fugail aryr eglwys fawr Llangeitho, 

Lle'r oedd yn porthi'r praidd ar g'oedd, - 
A llawn ddifgleidiau yn harddu'r byrddau; 

“ Nes bai'r eneidiau yn bywhauwrth eu bodd, 
| Yn bwytta bara'r bywyd a rannwyd yno'n, 
Î rhodd, MD 


: 1m. 
Uwch Salem a'i yfych íeiliau, 
Llangeithiô le bai'rllwythaui gyd yn gryno, 
ŵ. Â DAN a'i ddoniau dwyfol, || 
h Yng oleu'r haul dragywyddol yn egluro, | 
| Nes bai y lleíg a'reiddil rai, | “Hm 
| Yn dechren gwledda ar nefol Fanna, | 








A. thyma'r barabywiol a nefolfy'n cryfhau, 


Fel llong yn llawn o hwylau, 


'O'r India draw'n dodi adre, dros y cenfor, j | 


Yn lluniaidd wedi €r llenwi, 


a UE wv 
; » ES yi - a an ” 
w D bob tw yn bwytta, a drgon rbobrlhaf, ; W 


O raíol garïad Iefu yn werthfawr dryfor: 


Yn rhad, rhyw gyfoeth mawr a ga'd, | 

Nes yw'r tlodion.yn bendefigion, (Gwaed, . 

O'r freinol. Goron, trwy rinwedd mawr y 

Ond angeu'n awr a'i tynnodd, fe aeth o'n- 
tŷ ân 'Tad, 

golut (01 iod 

Aeth RowrAupns hen mor.oleu,. . 

Yn ddigon eglur adreat ei Arglwydd, 


I gael o ffrwyth ei lafur, 


c 


















Î blith, rhyfedi fel y gwlith, 
Sy'n rhoddî'n, gyífon i gyd o'u calon, 
Dragywyddol goron ar ben yr Iefu byth, 
Yn feinio yn fwyn Hofanng mae'r lleia" yn. 
eu plith, 
un yB i 
Yn gerbyd y Cerubiaid, | 
— Wr anwyl, aeth ci enaid i mewn yno,. 
| A'i wynfyd mwy heb derfyn, 
Offeiriad braf a brenin, byth heb ílino, 
A thân, o gwniad clir ymlaen, 
Gogoniant miloedd i'r gwr a'u carodd, (lânr 
Yn llwyr a'u prynodd, a'u golchodd hwy'n 


A thymwr. Haleljah, Calfaria fydd eu. cân, 


A choron braf o gyfur mewn happufrwydd;. “ 


Ud ' 


Ss 


M 






| (Pu 
'Os RowrAN p$ fawr ei alwad, 
IL. Aeth adre at ei Uchel-dad i'r uchelder, 
2 Mae Brawd a aned i ni, 
J._ od iddo, ymhob caledi bydd bob amler, 
“O w gŵyn, ei dirion anwyl ŵynì, ; 
'nt weinidogion wrth fodd eu calon, 
e íaif yn ffyddlon a thirion nes eu dwyn, 
Wn berífaith ar ei ddelw, bufarw er eumwyn 
a O, 
Fe hauodd yn ci fywyd, 
Yn fywiol hadau hyfryd, nid rhyw ofer, 
Mae'r gwenith yn egino, 
Ceir ffrwyth toreithiog etto, yn ei amler, 
Fe aeth, yn gryno wedi'r gwaith, | 
'I mewn i'r fgybor, rhyw werthfawr dryfor, 
Mae etto ragor yn tynnu ar eu taith, 


W. Iíoli'r Oenfyfarw idragywyddoldeb maith, 
b. wr —— Y | 
HY WNO! 


1 I wela Frenin nef, 
| O dan y gyfraith gref, 
A dor'íom ni, 
Ai chadw hi wnaeth ef; 
Dioddefodd ef ar Galfari, 
” O dan ei holl felldithion hi, 
A*n dyled mawr a dalodd, 
A nefoedd ddaeth ini, 
&. Mae ol yr hoelion dur, 
Yn gwella'm poen a'm cur; 























































O Feddygirhad ! 

Fe ylch ei wa'a fi'n wir; 

Mi fentra ymlaen i'r ffynn 
Agorwyd ar Galfaria fryn 

Hi olchodd ac hi gannodd 

 Fyrddiwnau maith cyn hyn, 

9 Mae ol y wayw-ffon, 

Drywanwyd dan eì fron, 
Daeth allan waed, 
O gariad rhad mae hon; a 
. Dyma'm Noddfa byth a*r Tŵr, GN 
Er maint yít ormydd mawr eu ítwr, A 
Mae Seina yn Hofanna, 
.Yng nghlwyfau'r canol Wr. 
4 A thyma'r Períon gwiw, 
'n wyn i gid o liw, 

*Yn berffaith lân; 

Fy enaid:cân i'm Duw, | 
A-thyma'r wile a ddaeth â'm rhan, 
Cyfiawnder Duw i'm henaid 

Fy harddwch am dedwyddwch 

"Yw 'nabod hon bob cam, 

BE Fe gafodd Ieíu Grifr 

i. Ei wifgo ynia'n drift, 

A gwilg o waed, 

|. Yn goch a ga'd, mae Tyft; 

| Doed holl angylion pêr y nef, 

Yn gryno Vw goroni ef, 

Gogoniant, moliant miloedd, 
Au lluoedd i*r in llef, 


on hyn, 


ŷ 












gwan, 















CAERFYRDDIN: 


rgraphwyd gan I. EVANS » yn Heol-y-prior, 1 797 


